1512-16 ૦૦1૦-૫૦૦૦ €111001-01[1દ 


ઊંચનીચ અરપૃશ્યતા 
અને ઇસ્લામ 


& લેખક : 
મૌ. અબુલઆ'લા મૌદૂદી 


: અનુવાદ : 
ઝહીરદીન શેખ 


અલ્લાહના નામથી જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છે. 


પ્રસ્તાવના 


આદેશો, ધારણાઓ, માન્યતાઓ અને પોતાની જીવન-વ્યવસ્થાની દષ્ટિએ 
ઇસ્લામ એક શક્તિશાળી ધર્મ છે. તેના થકી દુનિયામાં એક મહાન ક્રાંતિ આવી, 
_ ઇતિહાસ તેનો સાક્ષી છે. જીવન અને તેની સમસ્યાઓ ઉપર વિચારવાવાળાઓ 
અને પોતાના સાચા સ્વરૂપને જાણવાની ઇચ્છા ધરાવનારાઓનું કર્તવ્ય બને છે કે 
તેઓ ઇસ્લામથી અજાણ (અનભિજ્ઞ) ન રહે. 

ઇસ્લામ કોઈ જાતિ વિશેષ કે વર્ગને ઉદ્બોધિત નથી કરતો પરંતુ તેની સમંક્ષ 
સંપૂર્ણ માનવજાત છે. 

ઇસ્લામના મત મુજબ વિશ્વના તમામ માનવો એક જ માબાપના સંતાન છે 
જેથી તમામ સમાન છે. તેમનામાં જાતિ-સમૂહ-રંગ કે ભાષાના ધોરણે કોઈ ભેદભાવ 
નથી. ન કોઈનીચ છે ન કોઈ ઉચ્ચ છે. ઉચ્ચતા માત્ર ઈશભય અને ઈશપરાયણતાના 
કારણે જ હોઈ શકે છે. તે સિવાય તમામ માનવો તદ્દન સમાન છે. 

અમને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે અમારુ આ પુસ્તક આપને આ વાત સમજવામાં 
સહાયરૂપ બનશે. 

અલ્લાહ આપણને સાચા અર્થમાં વિશ્વ બંધુત્વની ભાવના આધિન જીવન વ્યતીત 
કરવાની તક અને સદબુદ્ધિ આપે. 


પ્રકાશક 
ચેરમેન 
- ઈસ્લામી સાહિત્ય પ્રકાશન 


કફ અર૯૬૦૯૧%૦ ઝા ર૯૮૦.ગવલરઃ 


અલ્લાહના નામથી જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છે. 


ઊંચનીચ અસ્પૃશ્યતા અને ઈસ્લામ 


અસમાનતા, અસ્પૃશ્યતા અથવા ઊંચ-નીચ એ કોઈ પણ સમાજ માટે ઉધઇ 


ક 


સમાન છે જે તેને કોરી ખાય છે. કોઈ પણ દેશ જે આ રોગમાં સપડાયેલો હોય ત્યાં 
અમન-શાંતિ હોઈ શકે નહીં તેમજ તે સાચો વિકાસ પણ કરી શકે નહીં. એવો 
દેશ તો એકબીજા પ્રત્યે નફરત, દુશ્મની તેમજ હિતોની લડાઈ અને સ્વાર્થ જેવા 
જીવલેણ રોગોમાં સપડાઈ છેવટે આંતરવિગ્રહનો ભોગ બને છે. માનવ-માનવ 
વચ્ચે ભેદભાવ કરવો, એકને ઊંચો અને બીજાને નીચો ગણવો, પછી ભલે તે 
વર્ણ અને વંશના આધારે હોય કે અમીરી-ગરીબીના નામે હોય, કે પછી દેશ અને 
કોમના નામે હોય, હકીકતમાં સમાજના માથે ભયંકર કલંક છે. 

જરા વિચાર કરશો તો લાગશે કે અસ્પૃશ્યતા અને ઊંચ-નીચ અસ્વાભાવિક 
વસ્તુઓ છે. આજે આપણો દેશ આ ઘૃણાજનક રોગમાં સપડાયેલો છે. માનવીને 
પશુઓથી બદતર સમજવામાં આવે છે અને તેના જીવંત દાખલા આપણને હંમેશાં 
જોવા મળે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો ફૂતરાએ'વાસણમાં મોં નાખ્યું હોય તો લોકો 
તેને ચલાવી લેવા તૈયાર હોય છે અને કોઈ ખચકાટ વિના વાસણનો ઉપયોગ કરે 
છે. પરંતુ જો કોઈ હરિજન, કે જે માનવી જ છે, તે જો વાસણને સ્પર્શી જાય તો તે 
અશુદ્ધ થઈ જાય છે ! હરિજન તો ઠીક, મુસલમાન સાથે પણ આવો જ વ્યવહાર 
કરવામાં આવે છે !! ખૂબ જ અફસોસ અને દુઃખની વાત છે આ ! કેટલો ભયંકર 
જુલ્મ છે આ માનવતા ઉપર ! ર 

કુદરતની નજરમાં તો બધા જ માનવ સમાન છે. બધા જ ખુદાના બંદા છે, 
ચાહે તેઓ ગમે તે દેશ,વંશ કે કોમ સાથે સંકળાયેલા હોય. હરિજન હોય કે 
પૌંડેત, વણકર હોય કે સૈયદ અને પઠાણ, આર્ય હોય કે દ્રાવિડ, સૌને ખુદાએ જ 
પેદા કર્યા છે. તેણે પોતાની કૃપાઓ સમસ્ત માનવજાતિને બક્ષી છે. હવા,પાણી, 
સૂર્ય, ચંદ્ર અને બીજી અનેક કૃપાઓથી તેણે પ્રત્યેક માનવીને નવાજ્યો છે, આ 
ઉપરાંત દરેક માનવીના જીવન, મૃત્યુ, ખાવા-પીવા, બોલવા અને સાંભળવા 


નસ્‍ડન્‍્સ્‍ડેટરઝ તદ્ન ર ઝલન્સ્કનનન્‍ક 


ઊંચનીચ અસ્પૃશ્યતા અને ઈસ્લામ. 


સ્પ 


. માટે એક સરખી પદ્ધત્તિ ઠરાવેલી છે છે. બધા માનવોની નસોમાં વહેતું ું લોહી એકજ જ્‌ 
રંગનું છે, તેમના શરીરના અંગો પણ એક સરખા છે. સૌથી મોટી અને મુખ્ય 
વાત તો એ છે કે સૌ એક મા-બાપ, આદમ અને હવ્વાની સંતાન છે તેથી સૌ એક * 
જ કુટુંબ અને બિરાદરીના છે. તો પછી કયાંથી એકને બીજા ઉપર શ્રેહતા અને 
મોટાઈ બતાવવાનું કારણ મળે છે ? ઇસ્લામ આ વાતનો સખત વિરોધી છે. તે 
માત્ર એક જ ભેદને માન્ય રાખે છે અને તે છે નેકી અને બૂરાઈનો, ખુદાથી ડરલું 

' અને નડરવું તેનો. ઇસ્લામ ખુદાથી ડરનારં નેક માણસને ખુદાથી ન ડરનાર તથા 
દુષ્કર્મ કરતાં બહેતર અને ક્રોષ્ઠ ગણેછે, અને આ જ એક ભેદને સામાન્ય બુદ્ધિ 
અને દુનિયાના બધા ડાહ્યા માણસો પણ માન્ય રાખે છે. આ સિવાય ભેદ પાડવા 
માટેના બધા જ કારણો ખોટા છે, અને એવા છે જેને મિટાવવા માટે આપણે સૌએ 
પહેલ કરવી જોઈએ. 

આ જ વાત કુઅત્તિમજીદમાં નીચેના સ્પષ્ટ શબ્દોમાં વર્ણવવામાં આવી છે : 

“લોકો, અમે તમને એક પુરુષ અને એક સ્તીમાંથી પેદા કર્યા અને પછી તમારી 
કૌમો અને કબીલા બનાવી દીધા જેથી તમે એકબીજાને ઓળખો. હકીકતમાં 
અલ્લાહની નજીક સૌથી વધુ આદરણીય તે છે જે તમારામાં સૌથી વધુ સંયમી છે. 
બેશક અલ્લાહ સર્વજ્ઞ અને સુમાહિતગાર છે.” (સૂરઃ હુજુરાત, આંયત-૧૩) 

આ આયતમાં સમસ્ત માનવજાતને ઉદ્દેશીને એ'મહાન ગુમરાહીની સુધારણા 
કરવામાં આવી છે જે દુનિયામાં હંમેશાં વિશ્વવ્યાપી બગાડ ફેલાવવાનું કારણ 
રહી છે, એટલે કે વંશ, વર્ણ, ભાષા, દેશ અને કોમનો પૂર્વ ગ્રહ. છેક પ્રાચીન 
યુગથી આજ સુધી દરેક કાળમાં માનવી ખાસ કરીને માનવતાને અવગણી પોતાની 
આસપાસ કેટલાક નાના-નાના વર્તુળો દોરતો આવ્યો છે જેમની અંદર પેદા થનારને 

.. તેણે ““પોતાના”' અને બહાર પેદા'થનારને “બીજા” ઠેરવ્યા છે. આ વર્તુળો કોઈ 

બુદ્ધિ અને નૈતિકતાના આધારે નહીં બલ્કે જોગાનુજોગ જન્મના આધારે રચવામાં 

આવ્યા છે. કયાંક આનો આધાર એક કુટંબ, કબીલા કે વંશમાં જન્મે છે, અને 
કયાંક વળી ભૌગોલિક પ્રદેશમાં રહેતી અથવા એક ખાસ પ્રકારનો વર્ણ ધરાવતી 
કે અમુક'ભાષા બોલતી કોમમાં જન્મે છે. પછી આ આધારો અનુસાર પોતાની 
અને બીજાની વચ્ચે જે ભેદરેખા દોરવામાં આવી છે તે આટલે સુધી જ મર્યાદિત 
રહી નથી કે જેમને આ આધારે “પોતાના” ગણ્યા હોય. એમની સાથે બીજાની 


ઝક રસ ઝન કાડા, 


[6 | ઊંચનીચ અસ્પૂરયતા અને ઈસ્લામ 


તિ 


ઝાઇન 3% %૦૯૩૬૫૦૩૫૯૦:ઝડ ક કરડ 


સરખામણીમાં વધુ પ્રેમ અને વધુ સહકાર કરવામાં આવે, બલે આ ભેદરેખાએ 
. નફરત, દુશ્મની, બીજાઓને હલકા ગણવા અને અત્યાચાર તથા જુલ્મના તવા 
રૂપ ધારણ કર્યા છે. આની તરફેણમાં તત્ત્વજ્ઞાન ઘડવામાં આવ્યા છે, ધર્મો ઊભા 
કરવામાં આવ્યા છે, કાનૂનો રચવામાં આવ્યા છે, નૈતિક સિદ્ધાંતો બનાવવામાં 
. આવ્યા છે. કોમો અને સામ્રાજ્યોએ આ ભેદ-રેખાઓને પોતાની કામ કરવાની 
પદ્ધતિ બનાવી સૈકાઓ સુધી તેની ઉપર અમલ કર્યો છે.. 
યહૂદીઓએ આ જ કારણસર બનીઇસરાઈલ (ઇસરાઈલની સંતાન)ને ખુદાના 
પસંદ કરેલા થોડા લોકોમાં ગણાવ્યા અને પોતાના ધાર્મિક 'આદેશો સુદ્ધાંમાં * 
બિનઇસ્રાઈલીઓના હક્કો અને દરજ્જા ઇસ્રાઈલીઓ કરતાં નીચા રાખ્યા ! 
હિંદુઓમાં પણ વર્ણાશ્રમને આ ભેદભાવે જ જન્મ આપ્યોજેની રૂએ બ્રાહ્મણોની 
સર્વોપરિતા સ્થાપવામાં આવી, ઊંચી જાતિના લોકો સામે બધા જ માનવો નીચ . 
 અનેઅશુદ્ધઠરવવામાં આવ્યા,શુદ્રોને અપમાનના સૌથી નીચા દરજ્જે મૂકવામાં 
આવ્યા. 
કાળા અને ગોરાના ભેદભાવે અફ્રીકા અને અમેરિકામોં કાળા લોકો ઉપર જે 
જુલ્મો ગુજારવામાં આવ્યા તે ઇતિહાસના પાનામાં શોધવા જવાની જરૂર નથી. 
આજે વીસમી સદીમાં પણ દરેક પોતાની આંખોથી જોઈ શકે છે. . 
. યુરોપના લોકોએ અમેરિકા ખંડમાં ઘૂસી જઈ રેડ-ઈન્ડિયન વંશના લોકો સાથે 
જે વ્યવહાર કર્યો અને એશિયા તેમજ આફ્રીકાના નબળા રાષ્ટ્રો ઉપર પોતાનું 
વર્ચસ્વ જમાવીને તેમની સાથે જે રીતે વર્ત્યા તેની પાછળ પણ આ જ ખ્યાલ કામ 
કરતો રહ્યો કે પોતાના દેશ અને પોતાના રાષ્ટ્રની સીમા બહાર જન્મેલા લોકોના 
પ્રાણ, માલ અને આબરૂ તેઓ લઈ શકે છે એને એમને અધિકાર છે કે તેમને લૂંટે, 
ગુલામ બનાવે અને જરૂર પડયે પૃથ્વીના પટ ઉપરથી ભૂંસી નાખે. પશ્ચિમી દેશોના 
રાષ્ટ્રવાદે એક રાષ્ટ્રને બીજા. રાષ્ટ્ર સામે પાશવી સ્વરૂપ આપ્યું હતું તેના દાખલા . 
“છેલ્લે થઈ ગયેલા યુદ્ધોમાં જોવાં મળી ગયા છે અને આજે પણ દેખાઈ રહ્યાં છે. 
ખાસ કરીને ત્તાઝી જર્મનીની વંશ અંગેની થિયરી અને નાર્દિક વંશની શ્રેષઠતાનો 
ખ્યાલ ગતૂવિશ્ચયુદ્ધમાં જે પરાક્રમ દેખાડી ચૂકયો છે તેને નજર સમક્ષ રાખવામાં 
' આવે તો માણસ સહેલાઈથી એ સમજી શકે છે કે તે કેવી મોટી અને વિનાશકારી 
. ગુમરાહી છે જેની સુધારણા માટે કુર્બાનેમજીદમાં આયત ઊતરી છે. 


કનેક્સન ્ઝઝાકઝ*ડ૫૫:૦ ૧ ક ઝઝનાટમઝડઝતગાઇડકનઝડમઝકડડાડઝતાતા ઇઝઝત, 


17 શિ ણૂ નમન] ઈસ્લામ 


આ ટૂંકીઃ આયતમાં અલ્લાહતઆલાએ તમામ યા ઉટરેશીનેત્ર ત્રણ જ્ખૂબજ જ્‌ 
મહત્ત્વની સૈદ્ધાંતિક હકીકતો વર્ણવી છે : 
એક, તમારું સૌનું મૂળ એક છે, એક જ પુરુષ અને એક જ સ્ત્રીમાંથી તમારો 
સમસ્ત માનવસમાજ અસ્તિત્વમાં આવ્યો છે, અને આજે તમારા જેટલા પણ 
વંશો દુનિયામાં જોવા મળે છે તે હકીકતમાં એક આરંભિક વંશની શાખાઓ છે જે 
એક મા અને એક બાપથી શરૂ થયો હતો. આ સર્જનના ક્રમમાં કોઈ પણ જગ્યાએ 
ભેદભાવ અને ઊંચ-નીચ માટે કોઈ આધાર નથી જેના ખોટા ખ્યાલમાં તમે રાચો 
છો. એક જખુદા તમારો પેદા કરનાર છે. એવું નથી કે જુદાજુદા ખુદાઓએ તમને 
પેદા કર્યા હોય. એક જ સર્જક પદાર્થમાંથી તમે બનેલા છો. એવું પણ નથી કે 
કેટલાક માનવો કોઈ શુદ્ધ અથવા ઊંચી જાતના પદાર્થમાંથી બન્યા હોય અને 
બીજા લોકો અમુક અશુદ્ધ અને ઊતરતીકક્ષાના પદાર્થમાંથી બન્યા હોય. એક જ 
પદ્ધતિથી તમે પેદા થયા છો, એમ પણ નથી કે જુદાજુદા માણસોના જન્મની 
પદ્ધતિ જુદી જુદી હોય. અને છેલ્લે, એક જ મા-બાપની તમે સંતાન છો, એમ 
પણ બન્યું નથી કે આરંભમાં એક કરતાં વધુ મનુષ્યોના જોડા હોય જેમાંથી દુનિયાના 
જુદા જુદા દેશોમાં વસતા લોકો અલગ અલગ જન્મ્યા હોય. 
| બીજું, પોતાના મૂળ પ્રમાણે એક હોવા ઉપરાંત તમારું કોમો, રાષ્ટ્રો અને 
કબીલાઓમાં વહેંચાઈ જવું સાવ કુદરતી પ્રક્રિયા હતી. એ તો સ્પષ્ટ છે કે પૃથ્વી 
ઉપરના બધા જ માનવોનો એક જ કુટુંબ હોઈ શકે તે શક્ય ન હતું. વંશ ફેલાતો 
ગયો તેની સાથે આ અનિવાર્ય હતું કે કુટુંબો રચાય અને કુટુંબોથી કબીલા અને 
રાષ્ટ્રો અસ્તિત્વમાં આવી જાય. આવી જ રીતે ધરતીના વિવિધ પ્રદેશોમાં વસવાટ 
કર્યા પછી રંગ, કદ અને ભાષાઓ તેમજ રહેણી-કરણીની પદ્ધતિ પણ ચોક્કસ 
' જુદી જુદી થવાની હતી જ, અને એક પ્રદેશમાં વસતા લોકોને એકબીજાથી વધુ 
નજીક અને દૂર દૂર આવેલા પ્રદેશોમાં રહેનારાઓને વધુ દૂર રહેવાનું જ હતું. 
પરંતુ આ કુદરતી ભેદ અને ફરકનો તકાદો એવો તો કદાપિ ન હતો કે આના 
આધારે ઊંચ-નીચ, ઉચ્ચ કુળના અને હલકા કુળના, ઊંચા અને નીચાના ભેદભાવો 
સ્થાપવામાં આવે, એક વંશના લોકો,બીજા વંશના લોકો ઉપર શ્રેઠતા જતાવે, 
એક વર્ણના લોકો બીજા વર્ણના લોકોને નીચા અને હલકા ગણે, એક કોમ બીજી 
કોમ ઉપર પોતાનું વર્ચસ્વ સ્થાપે અને માનવ હક્કોમાં એક જૂથને બીજા જૂથ 


ચનીચ અસ્પૂગ્યતા અને ઈસ્લામ 


#જેગ્શ્ઝ કક્કડ રનના ન્ન્ડસ્‍બ્ઝલનડ લસરવ તડપ. “૦૫૦ 


ઉપર સરસાઈ મળેલી હોય. સર્જનહારે જે કારણસર માનવજૂથોને જુદી જુદી 
કોમો અને કબીલાઓનું સ્વરૂપ આપ્યુ હતુ તે તો આ જ હતું કે એમની વચ્ચે 
અરસપરસ ઓળખ અને સહકારનું સ્વાભાવિક માધ્યમ આ જ હતું. આ રીતે જ 
એક કુટુંબ, એક બિરાદરી, એક કબીલો અને એક રાષ્ટ્ર-કોમના લોકો ભેગા મળી 
સંયુક્ત સમાજની રચના કરી શકે તેમ હતા, તેમજ જીવનના મામલાઓમાં 
અરસપરસ મદદરૂપ થઈ શકે તેમ હતા. પરંતુ આ તો માત્ર શેતાન પ્રેરિત અજ્ઞાન 
જ હતું કે જે વસ્તુને અલ્લાહની કુદરતે ઓળખનું માધ્યમ બનાવી હતી તેને.ઘમંડ 
અને નફરતનું સાધન બનાવી લેવામાં આવી અને છેવટે વાત જુલમ અને દુશ્મની 
સુધી પહોંચાડી દેવામાં આવી. 

ત્રીજું, માનવ અને માનવ વચ્ચે શ્રોઠતા અને સરસાઈનો આધાર જો કોઈ છે, 
અને હોઈ શકે છે, તો તે માત્ર નૈતિક શ્રેષ્ઠતા છે. જન્મના આધારે બધા જ માનવો 
સમાન છે; કારણ કે એમનો પેદા કરનાર એક જ છે, એમનો જન્મ એક જ 
પદાર્થમાંથી અને એક જ પદ્ધતિ મુજબ થયો છે, અને એમનો સૌનો સંબંધ એક જ 
મા-બાપ સુધી પહોંચે છે. આ ઉપરાંત કોઈ માણસનું અમુક દેશ, કોમ કે બિરાદરી 
સાથે સંકળાયેલું હોવું માત્ર જોગાનુજોગ છે જેમાં તેના પોતાના ઇરાદા અને પસંદગી 
તથા તેના પ્રયત્નની કોઈ દખલ નથી. તેથી આ ધો ણ અનુસાર એકને બીજાની 
ઉપર શ્રેઠતા આપવા માટે કોઈ કારણ નથી. મૂળ વસ્તુ જેના આધારે એકને 
બીજાની ઉપર શ્રેષ્ઠતા પ્રામ થાયછે તે આ છે કે તે બીજાઓ કરતાં ખુદાથી વધુ 
ડરનાર, બૂરાઈઓથી બચનાર અને નેકી તથા શુદ્ધ જીવનના માર્ગ ઉપર ચાલનાર 
હોય. આવો માણસ પછી ગમે તે વંશ, કોમ કે દેશનો હોય, પણ પોતાના આગવા 
ગુણોના લીધે કદર કરવાને લાયક છે. અને જે તેનાથી વિરુદ્ધ પ્રકારનો હોય તે 
છેવટે નીચા પ્રકારનો માણસ છે, પછી તે કાળો હોય કે ગોરો, પૂર્વમાં જન્મેલો 
હોય કે પશ્ચિમમાં. 

આ જ સત્યો કુનિમજીદની આ ટૂંકી આયતમાં વર્ણવવામાં આવ્યા છે. 

અલ્લાહના અંતિમ પયગંબર મુહમ્મદ સ.અ.વ.એ આ સત્યોને પોતાના જુદા 
જુદા વ્યાખ્યાનો અને સંબોધનોમાં વધુ સ્પષ્ટતાપૂર્વક વર્ણવ્યા છે. મક્કા વિજય 
પ્રસંગે કા'બાનો તવાફ કર્યા પછી આપ સ.અ.વ.એ જે ઉદ્બોધન કર્યું હતું તેમાં 
ફરમાવ્યું હતું : 


કસ્ટર્ડ ઝના સન... સન્‍્ડનક્ઝતક્ડ-- “કકનસન્‍ન-ન--- 2 --્ઝક-- 


[9 હાચનોચઅ અસ્પૂર્ચતા અને ઈસ્લામ 


-૦ા#-જ૩૦૯ઝઝ,ત૭ર ત્ઝુયનઝજઝન્ 


“આભાર અલ્લાહનો જેણે તમારી અંદરથી અજ્ઞાનની બૂરાઈ અને તેનું ઘમંડ 
દૂર કરી દીધું. લોકો, બધા માનવો માત્ર બે જ ભાગમાં વહેંચાય છે.એક નેક અને 
સંયમી, જે અલ્લાહની નજરમાં ઇજ્જતવાળો છે. બીજો અવજ્ઞાકારી અને 
નાફરમાન જે અલ્લાહની નજરમાં હલકો છે. આમ તો બધા જ માનવો આદમની 
સંતાન છે અને અલ્લાહે આદમને માટીમાંથી પેદા કર્યા હતા.'' (બયહક1- 
ફિશ્શુઅબુલ ઈમાન, તિર્મિઝી) 

હજ્જતુલવિદાઅ (આખરી હજ્જ) પ્રસંગે એયામે તશ્રીક (ઈદુઝ્ઝુહા પછીના 
ત્રણ દિવસો)ના મધ્યમાં આપ સ.અ.વ.એ એક સંબોધન કર્યું, અને તેમાં ફરમાવ્યું: 

. “લોકોજાણી લો, તમારા સૌનો ખુદા એક જ છે, કોઈ આરબને બિનઆરબ 
ઉપર અને કોઈ બિનઆરબને કોઈ આરબ ઉપર તથા કોઈ ગોરાને કોઈ કાળા 
ઉપર અને કોઈ કાળાને કોઈ ગોરા ઉપર શ્રેષ્ઠતા પ્રાપ્ત નથી પણ સંયમના આધારે. 
અલ્લાહની નજીક તમારામાં સૌથી વધુ ઈજ્જતવાળો એ છે જે સૌથી વધુ સંયમી 
હોય. બતાવો, મેં તમને વાત પહોંચાડી દીધી? લોકોએ કહ્યું, હા, હે, રસૂલુલ્લાહ 
સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ! ફરમાવ્યું : સારૂં, તો જે હાજર છે તે એ લોકો સુધી 
આ વાત પહોંચાડી દે જે હાજર નથી.” (બયહકી) 

એક અન્ય હદીસમાં આપ સ.અ.વ.એ ફરમાવ્યું છે : 

“તમે સૌ આદમની સંતાન છો અને આદમને માટીમાંથી પેદા કરવામાં આવ્યા 
હતા. લોકો પોતાના બાપ-દાદાઓ ઉપર અભિમાન કરવાનું છોડી દે, નહીં તો 
તેઓ અલ્લાહની નજરમાં એક તુચ્છ જંતુથી વધારે તુચ્છ હશે.” (બઝૂઝાર) 

એક બીજી હદીસમાં આપ સ.અ.વ.એ ફરમાવ્યું : 

'' અલ્લાહ કયામતના દિવસે તમારો કુળ-વંશ નહીં પૂછે, અલ્લાહને ત્યાં 

. સૌથી વધુ ઇજ્જતવાળો તે છે જે સૌથી વધુ સંયમી હોય.” (ઇબ્નેજરીર) 

આ અંગેની એક હદીસના શબ્દો છે : 

“ અલ્લાંહ તમારા ચહેરા અને તમારો માલ નથી જોતો બલ્કે તે તમારા દિલો 
અને તમારા કાર્યો જુએ છે.” ી (મુસ્લિમ, ઇબ્ને માજહ) 

આ શિક્ષણ માત્ર શબ્દો પૂરતું જ મર્યાદિત રહ્યું નથી બલે ઇસ્લામે આ શિક્ષણ 
અનુસાર ઈમાનવાળાઓની એક વિશ્વવ્યાપી બિરાદરી સ્થાપીને દેખાડી દીધી છે 
જેમાં વર્ણ, વંશ, ભાષા, દેશ-અતે કોમનો કોઈ ભેદ નથી, જેમાં ઊંચ-નીચ, 


“તત્સ 


કકક ઝબ્સ્સ સખદ તડકમડઝલઆઝડડલરનાવડડયઝજાડસઝઝનતનનઝતઝઝવડતડડકાજકઝનઝઝત્કઝ 


અસ્પૃશ્યતા અને ભેદભાવ અને પૂર્વગ્રહનો અંશ માત્ર નથી, જેમાં સામેલ થનાર 
તમામ માનવો વંશ, કોમ, દેશ અને રાષ્ટ્રના ભેદભાવ વિના બિલકુલ સમાન 
અધિકારો સાથે સામેલ થઈ શકે છે અને થયા છે ! ઇસ્લામના [વિરોધીઓને પણ 
આ કબૂલ કરવું પડયું છે કે માનવીની સમાનતા અને એકતાના સિદ્ધાંતને જેટલી 
સફળતાપૂર્વક મુસ્લિમ સમાજમાં અમલી સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે તેનો જોટો 
દુનિયાના બીજા કોઈ પણ ધર્મ કે વ્યવસ્થાતંત્રમાં જોવા મળતો નથી-ન તો જોવા જ 
મળ્યો છે! માત્ર ઇસ્લામ જ એક એવી જીવન-વ્યવસ્થા છે જેણે પૃથ્વી ઉપર બધા 
જ ખૂણાઓમાં વિસ્તરેલા અસંખ્ય વંશો અને કોમોને એકત્ર કરી એક ઉમ્મત બનાવી 
દીધી. 

આ બાબતમાં એક ગેરસમજ દૂર કરવી જરૂરી છે. લગ્ન અંગે ઇસ્લામી કાનૂન 
કુફ્વ અથાત્‌ એક બીજાની બરોબર હોવાને જે મહત્ત્વ આપે છે તેનો અર્થ કેટલાક 
લોકો એવો કાઢે છે કે કેટલીક બિરાદરીઓ-જ્ઞાતિઓ ઉમદા-ઉચ્ચ છે જ્યારે કેટલીક 
નીચી અને હલકી છે તેથી એમની વચ્ચે બેટી વ્યવહાર સામે વાંધો છે. પરંતુ 
હકીકતમાં આ ખોટો ખ્યાલ છે. ઇસ્લામી કાનૂનની રૂએ દરેક મુસલમાન પુરુષનો 
મુસલમાન સ્ત્રી સાથે નિકાહ થઈ શકે છે. પણ લગ્નજીવનની સફળતાનો આધાર 
એ વાત ઉપર છે કે બંને વચ્ચે ટેવો, ખાસિયતો, જીવન જીવવાની રીતભાત, 
કૌટુંબિક પ્રણાલિકાઓ અને આર્થિક તેમજ સામાજિક સ્થિતિમાં વધારેમાં વધારે 
સામ્ય હોય જેથી તેઓ એકબીજાની સાથે સારી રીતે નિભાવ કરી શકે. કિફાઅતના 
શસિયમ પાછળ આ જ આશય છે. જ્યાં પુરુષ અને સ્ત્રી વચ્ચે આ રીતે વધુ અંતર. 
હોય તો આખી જિંદગીનો સાથ નિભાવી શકાય તેની અપેક્ષા ઓછી જ રાખી 
શકાય, આથી ઇસ્લામી કાનૂન આવા લગ્ન સંબંધ થોપવાને પસંદ કરતો નથી. 
આમાં બંને પક્ષોમાંથી એક ઉચ્ચ છે અને બીજો હલકો છે એવું જરા પણ નથી. 
ખરેખર તો બંને પક્ષોમાં વધારે પડતો તફાવત હોય તો લગ્નના સંબંધો સ્થાપવામાં 
લગ્નજીવન નિષફળ જવાની સંભાવના હોય છે. 

ઉપર જે આયતનો ઉલ્લેખ થયો છે તેના અંત ભાગમાં અલ્લાહતઆલાએ 
ફરમાવ્યું છે : ““ બેશક, અલ્લાહ બધું જ જાણનાર અને ખબર રાખનાર છે.” 
આનો મતલબ એ છે કે આ વાત તો અલ્લાહ જ જાણે છે કે કોણ ખરેખર ઊંચા 
દરજ્જાનો છે. લોકોએ આપમેળે ઊંચા અને નીચાના જે ધોરણો ઉપજાવી કાઢયા 


ઝક ડકઝન૬-%૩૭ર કનસ. લરસકકા#નજઅગઝઝમ:જઝઝઝતતકટ- નત્ય.” ૮૩૨ અયતકર૫:ઝ- અ 


છે એ અલ્લાહને ત્યાં ચાલવાના નથી. એમ પણ ણ બને કુ જને દુનિયામાં ઉચ્ચ 
દરજ્જાનો માણસ ગણવામાં આવ્યો હોય તે અલ્લાહના આખરી ફેસલામાં સૌથી 
નીચી કક્ષાનો ઠરે અને એમ પણ બને કે જે અહીં ઘણો તુચ્છ અને હલકો ગણાતો 
હોય તે ત્યાં બહુ ઊંચા દરજ્જા પામે. ખરૂં મહત્ત્વ દુનિયાની ઇજ્જત અને અપમાન 
નથી બલ્કે એ ગુણો છે જે તેને અલ્લાહની નજરમાં ઇજ્જતને પાત્ર બનાવી શકતા 
હોય. તેથી એ જરૂરી છે કે એ ગુણો માનવી પોતાની અંદર પેદા કરે. 


8 


હ િ | ઊંચનીગ, અસ્પૃશ્યતા. અને ઇસ્લામ 


